GALARNAD, 

ER COF AM Y LLOFRUDDIAETH DDYCH- 
RYNLLYD A GYFLAWNODD 

THOMAS DAYIES, 

O Gefnrhyddlan-isaf, pinjyf Llanwenog, swydd Alerteifi, ar gorff ei 
wraig, a’i Meatyn 9 mis oed, trwy eu tori yn arswydus ag Ellyn ' 
(Ma&or,) dr diwedd truenus a wnaeth arno ei hun ä’r un erfyn^ 
dydd Mawrth, Mai \af, 1849; aV TESTUN a orchymynodd y 
wraig i bregethu yn ei hanglaäd, a gewch ei weìed yn Mat. 26, 41, 


Ar unwaith Gymry anwyl, yn syfyl cyd nesewch, 
Rhyw destuu prudd alarnad ar ganiad yma gewch ; 

Mae’n achos ini ochain, a llefain ddydd a nos, 

Am noddfa nghlwyfau’r Meichiau fu’n dyoddef ar y gro’s. 

Ehyw rybudd ar ol rhybudd sydd beunydd ini’n bod, 

I droi o ffyrdd y diafol, a phob annuwiol nod; 

Ymgiliwn rhag ei faglau, a’i rwydau anil ri’, 

Rhag gwneyd un erch}!! weithred, Duw nef a’n cadwo ni. 

Peth erchyll yw drwg dybiaeth, mae helaeth eglurhad, 

Yr hon feithrinir beunydd ar gynnydd yn ein gwlad ; 
Mae’n magu anghysuron, i’r galon mae fel cledd, 

Mae wedi gyru miloedd o blith y byw i’r bedd. 


Gwallgofrwydd adrwg dybiaetli, Moes un ambeuaeth laì, 
A barodd y fath laddfa, dydd Mawrth y cynta’ o Fai; 

Oed Crist tri chant ar bumtheg, a naw a deugain llawn, 

Y gwnaed yr erchyll weithred tua thri ar gloch prydnawa. 

O fewn i blwyf Llanwenog, swydd Abertei'fi wiw, 

Yn Nghefnrhyddlan-isaf, ’roedd gwr a gwraig yn byw ; 

Á phümp o blànt oedd ganddynt, raedd hanesyma i ni^ 
’Roedd un fel mewn gwasanaeth, a phedwar gartre’ii gu. 

Yr oedd y teulu’n gryno, yn bwyta’u cinio yn nghyd, 

Pe yrai’r gwr rhai all’sai, i ryw negesau i gyd ; 

Á’r wraig roes yn gysurus, y baban hoenus hardd, 

Mewn gwely clud i gysgu, fel gall’sai fyn’d i’r ardd. 

Y gwr aeth yn sychedig, a gyrai’r wraig Ì’r ty, 

Ni wnaeth ei haros allan, aeth ar ei hol yn hy; 

A darn o bren fe’i t’rawodd, nes syrthiodd ar y llawr, 

A’r ellyn a gymerai, a thorai ei gwddf yn awr. 

A rhwygo ei |bol wnaeth wedi’n, oer ddolur iddi ddaeth, 
Nes torodd ei hymysgaroedd, O dyma gyflwr caeth; 

A’r rhei’ny yn y golwg, yn amlwg yno ’nawr, 

A’f gwaed p’i gwddf a’i dwylaw, a’i cbefn yn llifo i’r llawr. 

A’r baban naw mis oedran, o’r fáth gyflafan drist, 

A’r ellyn fe a dorodd ei gwddf o giust i glust; 

Pan oedd y gwan yn cysgu, o dyma g’Iedi clir, 

Cadd farw’n ddiyrawared, mae’n galed dweyd y gwir. 

Y wraig ymlusgodd allan i’r cae trwy ddirfawr bo’o, 

Yn llawn archollion gwaedlyd, mae’n arswyd ini son ; 

Aeth yntau i lan yr afon, a’i galon fel y graig, 

Är ol cigyddio’i faban, yn nghyd a’i wiwlan wraig. 


Â thori ei wddf ei hunan^ gwaith aflan w'naeth efe, 

Kes oedd ei waed yn íîrydio, yn llynoedd 'rhyd y Ìle, 

A’i fol a’i yniysgaroedd, a rwygodd tyna’r gwir; 

^Roedd ei arenau’n ainlwg mewn golwg yno’n glir. 

A’r lodes ddaeth o’i neges, a gwelodd yno ei thad, 
Gerllaw i lan yr afon, yn gorwedd yn ei wa^4 ; 

A’i olwg yn ddychrynllyd, heb allu symud cam: 

A d’wedodd wrthi, rhwygaâs dy chwaer a’th anwyl fam, 

A dynion n yragasglodd yn lluoedd tua’r lle; 

Ni welwyd fath erchÿll-waith erioed mewn gwlad na thre ; 

Y wraig mewn cae yn gorwedd, yn waeledd tyma’r gwir; 
^Eoedd yr olygfa yn ddigon i doddi’r galon ddur. 

A Sergeant Lloyd Llan’byther a âdaeth mewn mwynder 
maith, 

Gofynoedd iddi, Mary, pwy wnaeth yr erchyll waith ? 

A’r ateb roddodd hithau, mewn geiriau’r hyn o bryd, 

W,y Ngwr fy hun a’i raser a wnaeth y gwaith i gyd. 

Ei oreu wnaeth y meddyg, gwr Ira d^’sgedig dwys ; 
’Roedd llymion saethau angau yn peru poen a phwyss 

Y Ilofrudd a fu farw y noswaith hono yn hwyr: 

Ra le yr aeth ei enaid, ’does neb ond Duw a’i gwir. 

Y fam a ddwys gynghorai ei phlant, er maint ei phoen, 

Gan ddweyd, ces i drugaredd, trwy rinwedd gwaed yr 
A hithau a fu farw ymhen tua deunaw awr, [Oen ; 

A phawb oedd yno yn wyli^ yn fychaiii ac yn fawr. 

Cynhaíiwyd ’cwest y crowner a’r rheithwyr farnai ar goedd 
Yn ol eu gwir ymddygiad, mai maes o’i.bwyll yr oedd: 
Am wyth o’r gloch y borau, mis Mai pedwerydd dydd, 

¥n mynweBt plwyf Llanwenog,y rhoed ei goríF tan gudd^ 


Rho’w’d 'corpli y wfaig a’r plentyn i lechu yn llwch y llawr, 
Yn Rhydyboirt, nes delo yr adgyfodiad mawr; 

Gobeithio i’r enáidiau gael noddfa yn y Nef, 

1 ganu mewn gogoniant clod byth i’w enw Ef. 

Mae’r plant ymddifad hawddgar mewn galar nos a dydd; 
A’u holl berthynasau yn wylo yn awr a’u bronau yn brudd ; 
Bydd hiraeth mawr ò’u herwydd tra byddont beunydd byw 
Gwell .taíìu galar heibio a dwys weddio at Bduw. 

O gwiliwn a gweddiwn a liefwn am weîlad ; 

Aed son am lofruddiaethu yn mhell o gyrau ein gwlad ; 
Diolchw'n ara synwyrau, dilynwn ddeddfau Duw 
Ganys ynddo ef inae digon o foddion i ni fyw. 


DAYID JONES, 

LLANyByTHER, 


Joáah Thomas Jon&s, Argraffyddt OaerfyfddÂn, 


